WicipediA 

Hindwstaneg 


Iaith Indo-Ariaidd a siaredir yng ngogledd India a 
Phacistan yw Hindwstaneg neu Hindi-Wrdw. Mae 
ganddi ddwy ffurf safonol: Hindi ac Wrdw. Ysgrifennir 
Hindi yn yr wyddor Devanâgan ac mae'n cynnwys llawer 
o eiriau wedi'u benthyg o SansgritJ 1 ' Ysgrifennir Wrdw 
yn yr wyddor Berso-Arabaidd ac mae ganddi lawer o 
eiriau o darddiad Arabeg a PhersegJ 1 ^ 

Gweler hefyd 

■ Hindwstaneg y gegin 


Cyfeiriadau 


1. King, R. (2001) "The poisonous potency of script: 
Hindi and Urdu (http://languagelog.ldc.upenn.ed 

u/myl/llog/King2001.pdf)", International Journal of 
the Sociology of Language, 150: 43-59. 


♦ 

Hindwstaneg (ÍB'4’Wl4ì • 

Siaredir yn: 

India, Pacistan 

Parth: 

De Asia 

Cyfanswm 

0 

siaradwyr: 

240 miliwn fel iaith gyntaf, 

165 milliwn fel ail iaith 

Safle yn ôl 

nifer 

siaradwyr: 

2-5 

Achrestr 

Indo-Ewropeaidd 

ieithyddol: 

Indo-lraneg 

Indo-Ariaidd 

Hindwstaneg 

Statws swyddogol 

laith 

swyddogol 

yn: 

India (Hindi, Wrdw) 

Pacistan (Wrdw) 

Rheolir 

gan: 

Cyfarwyddiaeth Ganolog 
Hindi (Hindi, India) 

Awdurdod laith 

Cenedlaethol (Wrdw, 
Pacistan) 

Cyngor Cenedlaethol dros 
Hyrwyddo'r laith Wrdw 
(Wrdw, India) 

Codau iaith 

ISO 639-1 

hi, ur 

ISO 639-2 

hin, urd 

ISO 639-3 

hin, urd 

Gweler hel 

fyd: laith - Rhestr ieithoedd 


i 

Eginyn erthygl sydd uchod am iaith. Gallwch helpu Wicipedia drwyychwanegu ato (https://cy.wikipedia.Org/w/ 

ndex.php?title=Hindwstaneg&action=edit). 



Wedi dod o "https://cy.wikipedia.Org/w/index. php?title=Hindwstaneg&oldid=7396909" 


Newidiwyd y dudalen hon ddiwethaf ar 1 Chwefror 2019, am 17:16. 

Mae testun y dudalen ar gael dan drwydded Creative Commons Attribution-ShareAlike; gall fod telerau ychwanegol 
perthnasol. Gweler Telerau_Defnyddio'r Drwydded am fanylion pellach. 





















































